WicipediA 


Technoleg 


Cysyniad eang sy'n ymwneud â defnydd a gwybodaeth rhywogaeth 
ynglŷn ag offer a chrefftau, a sut mae'n effeithio ar allu rhywogaeth i 
reoli ac addasu i'w hamgylchedd, yw technoleg. Yn y gymde i thas 
ddynol , mae'n ganlyniad o wyddoniaeth a pheirianneg. Daw'r term 
o'r gair Groeg Té/vq ( techne , sef "crefft") a'r olddodiad Cymraeg 
eg" ("astudiaeth"). Gall technoleg gyfeirio at ddefnyddiau materol 
sydd o ddefnydd i ddynoliaeth, megis peiriannau, caledwedd neu 
daclau, ond gall y cysyniad cynnwys themâu ehangach hefyd, yn 
cynnwys systemau, cyfundrefnau , a thechnegau. 



Erbyn yr unfed ganrif ar hugain mae 
camau technolegol ym maes 
roboteg wedi galluogi cynhyrchiad 
robot a all synhwyro yn union faint o 
wasgedd sydd angen i ddal 
gwrthrych fel nad yw'n gollwng a 
nad yw'n torri 



Eginyn erthygl sydd uchod am dechnoleç[ . Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.o 


rg/w/index.php ?title=Technoleg&action=edit) 


Wit iaiiur Chwiliwch am technoleg 

l| rtftí LiH Li| fl i -- 

yn Wiciadur. 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Technoleg&oldid=1473378" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 17 Mawrth 2013, am 15:46. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; ga.ll fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 
































